CAN DDIDDAN, 


SEF 
HANES CARWRIAETH 
RHWNG 
Cadben Llong o Dover 
x | 


MERCH I ESOUIRE: 


A'r modd y cafodd cfe hi yn briod, er gwaethaf ci 
wrthnynebwyr. 




















Cenir ar y “Dôn Fechan.” 


EU'NGC€TYD mwynion, dewch i wrando 
Y modd mae cariad yn concwerio ; 
Er cymaint peth yw'r byd a'i gryfder, 
Mae cariad pur yn fwy o lawer. 


'Roedd Cadben llong, gerllaw i Dover, 
Yn caru unig ferch ìi Esguire, 

Yr hon oed flodau'r wlad o degwch, 
Ac yn rhagori ar bob hawddgarwch. 


Yr oedd y mab yn flodau'r meibion, 
Ran harddwch pryd a glendid calon; 
Cytunai'r ddau fyn'd yn brïodol; 
'Trwy gywir fwriad, gariad. gwrol 


Roedd raid i'r mab roi unwaith siwrnaf 
Dros gefnfor llaith ìi wlad yr India; 
A phan ddoe'n ol priodi'n union,— - 
Y ddau yn ddwysaidd a addawson'. 











2 





Hwy ganent ffarwel wrth ymado, 

A'r ddau mor waelaidd yn mawr wylo; 
Ar lân y môr yn mreichiau'u gilydd, 
Yn wylo dagrau caredigrwydd, 


A modrwy berl roi'r mab yn fuan, 
Oedd fwy o werth nag aur nac arian, 
Am fys ei 'nwylyd cyn ymado, 

Yn gyfa dawn i gofio am dano. 


Pan fyddaf ar y tônau geirwon, 

Mi cofia' am danat ti, lliw'r hinon; 
Bob nos a dydd, mewn prudd feddyliau, 
Y cu fwyn deithiwr cofia dithau. 


Y mab gychwynodd i'w hir fordaith, 
A'r ferch yn oli'w ehartref eilwaith, 
Dan wylo yn dyner iawn am dano, 

A'i gweddi yn gyfan gydag efo. 


Yn mhen yr wythnos wedi hyny, 
Daeth mab boneddig gwych i'w charu, 
A'ithad yn foddlawn iawn i'w matchio, 
A'i rhoi'n bryd addas briod iddo. 


Dywedai'i thad, Fy merch synwyr-gall, 
Anghofio wnai dy gariad arall; 

Cei gyda hwn dy anrhydeddu, 

A. thai a thir, a'th gywir garu. 


Nid tai a thir wyf fi yn garu, 

Nid golud bydol wy'n chwenychu; 

Y mab wyffi'n eigaru'n ffyddlon 

Sydd ar ddyfnderoedd moroedd mawrion. 


Atebai'i thad yn llawn digllonedd, 
Os daw ef unwaith at fy anedd, 
Mewn carchar caeth mi fyna/i roddi, 
Ni chaiff ef funud o'th gwmpeini. 


Os ihowch yn ngharchar fy anwylyd 
Mifynaf gael ei gwmni hyfryd, 
Yn y carchar byddaf finau, 

Pww dendio'n barod hwyra borau. 





3 


A'r mab boneddig a ddaeth eilwaith, 
I geisio'r ferch drwy gariad perffaith; 
Gwrthododd fil o bunau ganddo 

Am addo bod yn briod iddo. 


Ni chym'raf dir nac aur melynion, 

Am dwyllo'r mab sy'n gywir galon 
Cyn cym'raf neb yn lle f'anwylyd, 
Onu gwall yw'r modd, mi golla mywyd- 


Y mab bonedig dd'wedodd wrthi, 

Dan ganu ffarwel pruddaidd iddi, 
Cyn cewch âg ef fyn'd yn brïodol, 
Bydd un ai fo ai íi yn farwol. 


Bu'r ferch bob nos a dydd yn wylo, 

O achos hyn gan syn fyfyrio ; 
Gandd'weyd, Os ymladd wna f' anwylyd, 
Un call ei fodd, gall golli ei fywyd. 


Ac yn mhen y ddeufis union, 

Pwy ddaeth i dir hen Loegr dirion, 
Mewn mawr lawenydd ond y Cadben, 
Sef cariad pur y gywir gangen. 


At dŷ ei thad y mab brysurodd, 
Âc am ei gariad par gofynodd; 
Atebai'i thad yn adigon diball, 
Fy ngeneth i sydd wraig un arall. 


Y ferch a gododd ato'n union, 

Yn llawen iawn, a'i dagrau heilltion, 
Gan dd'weyd, Nid wyf fì wraig i undyn, 
Na chariad ond i chwi, fanwylddyn. 


Danfonai'i thad yn ddigllawn hynod, 
I 'nol y mab oedd hi yn wrthod; 

A'r ferch yn begio ar ei hanwylyd 

| Fyn'd i ffordd rhag colli ei fywyd. 


Atebai'r mab, yn g'lonog ddigon, 
Yn enw'r cofus Arglwydd cyfion, 
O flaen fy ngelyn mi ymladdaf, 
A'm gobaith yw mai byw a fyddaf. 














4 


A chyda hyn, y mab bon'ddigaidd, 

Yn fawr ei rwysg, yn falch ei agwedd, 
A'i gleddyf noeth roes sialens iddo, 

I ymladd am y ferch gywirdro, 


Y mab boneddig geisiai'n hynod 

Ladd y Cadben â phob dyrnod; 

Ond rhoes y Cadben ddyrnod iddo, 

Nes oedd ei law'n myn'd draw oddiwrtho. 


A'r mab boneddig waeddodd allan, 
O! gad fy mywyd imi 'rwan, 

Ti geidrysorau gwerthfawr geny', 

A. chym”. y ferch, gwna'n fawr o honi. 


Felly ar frys y ddau yytunodd, 

A'r Cadben llong a'r ferch briododd ; 
Peth anhawdd iawn i'r byd a'i gywaeth 
Yw rhwystro pur-ffydd garìad perffaith. 


Gan hyny, ieu'ngetyd mwynion Cymru, 
A. chalon bur gwnewch gywir garu,— 
Pob cariad ffyddlon fyddo'n llwyddo, 
Amen, amen. 'rwy'n llwyr ddymuno. 





Llanrwst—Argraffwyd gan John Jones- 


